WicipediA 

Y celfyddydau 


Ystod eang o weithgareddau diwylliannol sydd yn crybwyll mynegiant creadigol a chynhyrchiadau 
esthetaidd yw'r celfyddydau. Prif feysydd y celfyddydau yw'r celfyddydau gweledol, neu'n syml celf (gan 
gynnwys paentio, darlunio, cerfluniaeth, serameg, ffotograffiaeth, a phensaern'iaeth), y celfyddydau 
perfformio (cerddoriaeth, dawns, a'r theatr), a'r celfyddydau llenyddol (gan gynnwys barddoniaeth a 
rhyddiaith). 


•J -* Eginyn erthygl sydd uchod am ddrwy lliant. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia. 
org/w/index.php?title=Y_celfyddydau&action=edit). 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Y_celfyddydau&oldid=6061537" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 29 Awst 2018, am 20:16. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 

























